શ્રી ખેડોઈ લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજ આયોજિત શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર અમૃત મહોત્સવ 27 
નવેમ્બરથી 29 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાઇ ગયો ૭૭ વર્ષ પહેલા પાટીદાર સમાજના વડીલોએ લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાનનું મંદિરનું નિર્માણ કર્યું ; સંત ઓધવરામનું મહારાજના હસ્તે ભૂમિ પૂજન થયેલ જેનાથી જ્ઞાતિમાં 
ધાર્મિક સંસ્કારોનું વહન આજ સુધીની પેઢીમાં થતું રહ્યું છે આ આ પ્રેરણાત્મક સંસ્કારો જળવાઈ રહે , સંગઠનની 
ભાવના બળવત્તર બનતી રહે સામાજિક ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાને વધુ વેગ મળે એ ઉદ્દેશ સાથે ત્રિદિવસીય 
ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો, વિવિધ દર્શનીય ચિંતનશીલ ધાર્મિક અને સામાજિક કાર્યક્રમ દ્વારા સમાજમાં 
ઉત્સાહજનક વાતાવરણ પ્રસ્થાપિત થયું હતું. આર્ષ અધ્યયન કેન્દ્ર -ભુજના સ્વામી પ્રદિપ્તાનંદ સરસ્વતીએ ગીતા 
અધ્યયન કેવી રીતે વધી શકે સાથે ધાર્મિક સનાતનની સંસ્કારો માં કઈ રીતે વધારો કરીને પરમાત્માની નજીક 
કઈ પદ્ધતિથી જઈ શકાય અને તેમાં મંદિરોની અગત્યની ભૂમિકા વિશે વિષદ છણાવટ કરીને શ્રોતાઓને જકડી 
રાખ્યા હતા. સંત શ્રી વૃંદાવન વિહારી દાસજી જેઓ લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન દેશલપરના માર્ગદર્શન સંત 
તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. તેઓએ દેશલપર નજીક અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સમાજ સંચાલિત 
લક્ષ્મીનારાયણ સંસ્કારધામ જે 50 એકર જમીનમાં ફેલાયેલું છે જ્યાં અંગ્રેજી મીડીયમની ધોરણ 12 સુધીની સ્કૂલ 
આવેલી છે તે અંગે વિસ્તૃત છણાવટ કરતાં શંકરાચાર્ય દ્વારા વેદ ગાદી ગુરુની પ્રસ્‍થાપિત થઈ છે. જ્ઞાતિમાં ધાર્મિક 
ભાવના વધતી જોવા મળી છે. સંસ્કાર કેન્દ્રો સમગ્ર કચ્છ અને ભારતમાં જ્યાં પાટીદારો વસવાટ કરે છે ત્યાં સારી 
રીતે ચાલે છે તે અંગેની વાત કરી હતી કથાકાર પ્રદિપ ત્રિપાઠી મહારાજે પાટીદાર સમાજે અમારી ભાવના ની 
હંમેશા કદર કરી છે તેમ જણાવ્યું હતું વિષ્ણુપાગ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તે અંગેના યજમાન દાતા 
સ્વ કાનજી ધનજી છાભૈયા પરિવાર રહ્યા હતા. વિષ્ણુપાગ યજ્ઞ શાસ્ત્રીશ્રી પ્રદીપ ઉમિયા શંકર ત્રિપાઠી દ્વારા 
કરવામાં આવેલ. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ખેડોઇ ગામના યુવા મંડળ અને મહિલા મંડળ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતો. 
લક્ષ્મીનારાયણ ધર્મપ્રચાર સમિતિ દ્વારા ભજન સત્સંગ ડાયરામાં શ્રોતાઓ ભક્તિ ભાવથી રંગાઈ ગયા હતા આ 
કાર્યક્રમનું સંચાલન રવિલાલ વાલાણીએ કર્યું હતું. સામાજિક સભામાં અખિલ ભારતીય લક્ષ્મીનારાયણ સમાજના 


ભાવના વધુ બળવત્તર બને જ્ઞાતિમાં એકતા ટકી રહે તે માટે સનાતનની વિચારધારા સાથે કપરા સમયમાં 
વડીલો દ્વારા બંધાયેલ મંદિર નિર્માણ થયું જેનાથી આજે પણ જ્ઞાતિમા સંગઠન મજબૂત રહ્યું છે તેમ જણાવ્યું હતું. 
ઉમિયા માતાજીના સંસ્થાન વાંઢાયના પ્રમુખશ્રી હંસરાજભાઈ ધોળુ એ આગામી રામનવમી પ્રસંગ વાંઢાય ખાતે 
સહસ્ત્રચંડી યજ્ઞ યોજવાનો છે તે અંગે વાત કરતા ઉમિયા માતાજી સંસ્થા દ્વારા અમૃત મહોત્સવ અંગેની 
વિગતવાર માહિતી આપી હતી. તેમાં પાટીદાર સમાજને જોડાવવાનું આહવાન કર્યું હતું. પાટીદાર સમાજના 
પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ કાનાણીએ ખેડોઇ ગામે 77 વર્ષ પહેલા મંદિર નિર્માણ થયું તે અંગે તે વખતના સ્વર્ગસ્થ 
દાતાઓએ તે વખતના ચલણ કોરીમાં કેટકેટલી રકમ આપી તે સમયે યોજાયેલ સમિતિ અને સ્વયં સેવકોની 
એતિહાસિક માહિતી આપી હતી, આગામી સમાજમાં યોજાનાર અમૃત મહોત્સવમાં ભાગ લેવા જણાવ્યું હતું શ્રી 


શ્ર અ ર લકમીંબારાઃ યણ સનાતન સમાજ - ળો; ડૉઈ, 


૫-2 6% પે 

ત. 
છેઃ જરે 
ફે તન ર, 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
યુવાસંધ સ્વર્ણિમ મહોત્સવની ઉજવણી સિકંદરાબાદ 
ખાતે યોજાનાર ક્રિકેટ અને વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ નું 
આયોજન ના ભાગ સ્વરૂપે આજ બુધવાર તા 07-12- 
2022 ના રોજ શ્રી તેલંગણા આંધ્ર ઝોન સમાજ ના 
પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ પ્રેમજી ગોરાણી અને મહામંત્રી, 
હંસરાજભાઈ નાનજી દડગા ની સાથે 1710 રીજીયન 
હોદ્દેદારશ્રીઓ અને સ્થાનિક સિકંદરાબાદ યુવા મંડળ ના 
કારોબારી સભ્યોએ આયોજન સ્થળ નું નિરીક્ષણ કર્યું 


પ્રમુખ શ્રી ગંગારામભાઈ શિવદાસ રામાણી એ પાટીદાર સમાજની પીઠ થાબડતાં મનનીય પ્રવચનમાં ધાર્મિક 


લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર અમૃત મહોત્સવના મુખ્ય દાતાશ્રીઓનાં સન્‍માન કરાયાં હતાં જેમાં કાનજી ધનજી છાભૈયા 
પરિવાર સ્વ વિશ્રામ રાજા ભગત પરિવાર સ્વ હિરજી લાલજી છાભૈયા પરિવાર , સ્વ રતનબેન પ્રેમજી નાનજી 
ભોજાણી પરિવાર , શામજી ખીમજી ગોરાણી - સુરત , સુરેશ નારણ પોકાર -અમદાવાદ , સ્વ. ગોમતીબેન 
જેઠાભાઈ ગોરાણી પરિવાર - સુરત, લીલાવંતીબેન રેવાલાલ પાટીદાર, ડાયાભાઈ ગોવિંદભાઈ પોકાર -અંજાર, 
કરશન રામજી ભોજાણી ,સ્વ નર્મદાબેન રમણીક પોકાર અને કલાબેન મણીલાલ પોકાર, કાંતિભાઈ શીવજી 
છાભૈયા -શંકરપુરાકંપા, રામબાઈ નારણ ચૌહાણ, ભગવતીબેન હરજીભાઈ ખીમાણી, રમણીક ગોવિંદ છાભૈયા, 
સ્વ મોંઘીબેન ખેતશી લીંબાણી પરિવાર, લીલાબેન વિશ્રામ લીંબાણી, શાંતિલાલ મનજી પોકાર- સુરત, સ્વ નારણ 
વિશ્રામ ભોજાણી,સ્વ કંકુબેન દેવરામ માકાણી ,સ્વ હરજી માવજી પોકાર, સ્વ લક્ષ્મીબેન ડાયાભાઈ લીંબાણી, 
શાન્તાબેન રામજી લીંબાણી, સ્વ શાંતિલાલ દેવશી પોકાર, સ્વ રતિલાલ શામજી માકાણી, ઈશ્વર કરશન દિવાણી, 
મનસુખ ગોવિંદ પોકાર, અંબાલાલ ભાણજી ભોજાણી, તુલસીદાસ મણીલાલ પોકાર, 


સામાજિક સભામાં ઉપસ્થિત આમંત્રિત મહેમાનો સર્વશ્રી ભુજઝોન પ્રમુખ ઈશ્વરભાઈ ભાવાણી, કેન્દ્રીય [ ૬ 


સમાજના ઉપપ્રમુખ રાજેશભાઈ દિવાણી, ટ્રસ્‍ટી ડૉ. પ્રેમજીભાઈ ગોગારી, મંત્રી વિનોદ માવજીભાઈ ભગત, 
ખજાનચી પ્રવીણ ધનાણી સહ ખજાનચી મણીભાઈ પટેલ, નખત્રાણા બોડીંગના કન્વીનર ગોવિંદભાઈ ધોળુ, 


કચ્છ પૂર્વ રિઝીયન યુવા સંઘના પ્રમુખ સુરેશભાઈ ભગત, મુંબઈ સમાજ અગ્રતન રામજીભાઈ સેંઘાણી, ર 


દેવરામભાઈ ધોળુ કોટડા, ઉગમણા વાસના પ્રમુખ રવિલાલ લીંબાણી, કોટડા આથમણા વાસના પ્રમુખ 
ડાયાભાઈ ભગત, પાંતિયા સમાજના પ્રમુખ જેન્તીભાઈ પોકાર, ખંભરા સમાજના પ્રમુખ પ્રેમજીભાઈ લિમાણી 
કચ્છ પૂર્વ રિઝીયન વાઇસ ચેરમેન અશોક ઠાકરણી મહામંત્રી રમેશ રામાણી ,ગાંધીધામ સમાજના પ્રમુખ વાસુદેવ 
સાંખલા, ઉપ-પ્રમુખ કાંતિભાઈ પોકાર પાટીદાર પ્રગતિના તંત્રીશ્રી નારાયણ વિશ્રામ ભગત ઉમાદર્પણના સહતંત્રી 
રમેશ પોકાર, કર્ણાવત પરિવારના રેવાલાલ ભોજાણી, થરાવડા સમાજના પ્રમુખ બાબુભાઈ છાભૈયા હાજર રહ્યા 


ખેડોઈગામની વ્યક્તિઓ જેઓએ તાની ક્ષેત્રમાં અ આવડત અને પ્રતિભાથી કેરિયર બનાવી સમાજને 
ઉપયોગી થયા છે તેવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના સન્‍માન કરવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર આયોજનને સફળતાપૂર્વક 
પાર પાડવામાં ફરજ સાથે જવાબદારી નિભાવવી તેવાશ્રી ખેડોઇ સમાજના પ્રમુખશ્રી એડવોકેટ કિરણ પોકાર, 
આયોજન સમિતિના ચેરમેન રેવા લાલ કરમશી પાટીદાર, વાઈસ ચેરમેન પ્રો. ડૉ. કે.વી પાટીદાર અને બચુલાલ 
છાભૈયા, આયોજન સમિતિના સભ્યો મણીલાલ પોકાર, ચીમન ખીમાણી, તુલસી ભોજાણી, ડાહ્યાલાલ ભગત, 
અંબાલાલ છાભૈયા, પ્રહલાદ લીંબાણી, તુલસી પોકાર, દિનેશ લીંબાણીએ જહેમત ઉઠાવી હતી. 

શ્રી ખેડોઇ લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન સમાજના પ્રમુખ કિરણ પોકાર, મહામંત્રી તુલસી ભોજાણી યુવામંડળના 
દિનેશ લીંબણી, મહામંત્રી ઘનશ્યામ લીંબાણી , મહિલામંડળના પ્રમુખ ચંદ્રિકા ખીમાણી, મંત્રી રંજનબેન ભોજાણી 
રમેશ નરસિંહ ભગત સક્રિય રહી અગત્યની ભૂમિકા નિભાવી હતી. સમગ્ર અમૃતમહોત્સવ કાર્યક્રમનું સંચાલન 
પ્રો, ડૉ. કે.વી પાટીદાર અને મહામંત્રીશ્રી તુલસીભાઈ ભોજાણીએ કર્યું હતું. 


ન્વ 


ડપ્નરા (રા. 8&ર/1168 100૫0૫૫ ।01001/4 24110/ર 
૪૫/૪૫૭.%૫૫વ૯ઝાત 


(ર/6&0(15૭૬£11 ૯૦૫૫૫૯1 
142 ર૬ ૦૦૫૫ 


301.0૬1॥ 40811૬૬ 100314401૬1 


પિ :52- 


તો કરો તન - મન મહેનત અને ધગશ 
સાથે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળીને આ આયોજન ને 
તન - મન - ધન સાથે મળીને સફળ બનાવવા લાગી 
પડીએ...એજ અભિલાષા સાથે..... 


હતું. આ પ્રસંગે ઉબંવલા] 4૫011૦0૦ 1૦0૫11૧101 2.00 


આયોજન ચેરમેન દિપક દિવાણી, (કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ 
યુવાસંઘ) સર્વે ઉપસ્થિત સભ્યોને સ્થળ પર આયોજન 
બાબત પુરે પુરી માહિતી વિસ્તારમાં આપેલ હતી. 


સિકંદરાબાદ તૈયાર છે અખિલ ભારતીય 
ક્રિકેટ અને વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ નું ભવ્ય આયોજન 
કરવા માટે આપ સહું યુવાઓ નાં સત્કાર માટે.. તો ચાલો 


મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહી પરિપૂર્ણ 
બાલ સંસ્કાર કેન્દ્ર દ્વારા શ્રીમદ્‌ 
ભગવદ્‌ ગીતા જયંતી ની ઉજવણી 


કરેલ. સૌ પ્રથમ સમાજ ના વડીલ ;| 
અને 


માતાઓ દ્વારા ગીતાનું 
લક્ષ્મીનારાયણનું દીપ પ્રાગટ્ય કરેલ 
ત્યારબાદ બે બાળગીત લીધા. ત્યારબાદ 
12 મા અને 15 મા અધ્યાય નુ સમૂહમાં 
પારાયણ કર્યું. ત્યારબાદ બાલ સંસ્કાર 
કેન્દ્રના બાલદેવે વકૃત્વ સ્પર્ધામાભાગ 
લીધો એ વિષય હતો "કૃષ્ણનું પરાક્રમ" 
અને "હું દાદાનો નાનો અર્જુન હરપલ 


કરીશ ગીતા નું ગરજન ." અને તે પછી 
ધાર્મિક ' પ્રશ્નોત્તરી રમ્યા . સહુએ ઘણો | 


આનંદ માણ્યો .70 થી 75 માણસની 
સંખ્યા હતી. પોતાના વાક ભૂષણમ્‌ સાથે 
ગીતા પૂજન કરી અને ગીતા જયંતી 
સાચા અર્થમાં ઉજવવી . સેવા આપનાર 
મિશન ના મેન્ટર્સ 

૧. સુશીલા સોમજીયાણી, ૨. 
નમિતા ભાવાણી, 3. હેમાં સાખલા,૪. 
ચંદા સોમજીયાણી, પ.રંજના 
સોમજીયાણી. 


મારાજીવપર જોખમ, મારી 
હત્યા થઈ શકે : ઈલોન મસ 


નવીદિલ્હી, તા. ૬ 
વિશ્વનાસૌથીઅમીર ભક્તિએલોન મસ્કેસૌથી મોટા સોશિયલ મીડિયા ઈલોન મસ્ક 
દ્વારા ટ્રિવટર 


પ્લેટફોર્મટ્રિવટરના નવા માલિક બનીને પોતાના વિશે મોટો દાવો કર્યોછે. 
ઈલોન મસ્કે ટ્વિટર પર આવતાની સાથે જ ઘણા મોટા અને કઠિન નિર્ણયો 
લીધા, જેના કારણે તેઘણા સમયથી હેડલાઈન્સમાં છે. હવે તેણે ચોંકાવનારું સ્પે 
નિવેદન આપ્યું € સપર 
ઓડિયો સેટમાં 
ક્યોચેટ સાચું યેકઇક 
ખરાબઘવનુંર અથવા તોખરેખર ગોળીમરવુંગશોમમળે. જોકોઇ નિવેદન : મને 
ઈને રેવામાંગે ગેછેતોતે એટલુ મુશકેલ ક કામનથી. જોકેમનેઆઃ 
રમાં પણ ગોળી મારી 
શકાય છે : 


મ દવટ મા ભહિશ9ન ગે મ્સ્કએક 
કેદિવસના અંતે, અમેફક્ત એવું ભવિષ્ય ઇશીએછીએ એજ્યાં અમારા પર 
દમન ન થાય. જયાં આપણી વાણી દબાઈ ન જાય અને પ્રતિશોધના ડર 


વિના આપણેજે કહેવા માંગીએ છીએ તે કહી શકીએ. 


₹3:૪ર 124₹4%₹1-553₹934 ૦૮ ૪૦ #૬૦છઇડદ; 


સિકંદરાબાદ સમાજના ચિતલ 
વિભાગમાં મિશન અભિમન્યુ- 


વિશ્વનુંબેસ્ટ હેલ્ધી 
તિ દ” 


ઝાટકા ૪-૯૨૪-૭૪ | ₹1£ર૬-£ર૬૧૬%- ૭? 1 ઇઇણર્કછદ ૬: 


1વ૬1૩૦1-૩10તાં રિઘા્તંતા૩1: 9979352929 


4.1૬ 111 8ર 2૪1. 119. 


છાર/ળઇાલ 8૫11૨212150 


ડોકટર ઝીણાભાઈ પટેલ જેઓ મૂળ કેસલી 
ગામ જે બીલીમોરા નજીક આવ્યું. જેઓ આજે વાઇસ 
ચાન્સેલર નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી માં પદ ની સેવા 
નિયુક્તિ ની ભૂમિકા અદા કરે છે.. તેઓ કીટાણુ જે ખેતી 


| નાં પાક ને નુકસાન કરે છે તેના ઉપર નો ખુબ અભ્યાસ 


અને રિસર્ચ કરેલ છે અને એવોર્ડ પણ મેળવેલ છે. 

તેમણે એક શોધ જે કરી તે અંદર તસ્વીર 
માં પીળા કલર નું હાથ માં દેખાય છે જે કેરી કે અન્ય ફળ 
જે ઝાડ કે છોડ પર આવે ત્યારે એક ફળ મચ્છર માખી 
પ્રકાર નું કીટાણુ તે ફળ પર આવી ને ઈંડા મૂકી જાય 
અને આ કારણે આ ફળ થોડા સમય બાદ એના કારણે 
નુકસાન પામે છે. એ ફળ ને ઉતારી ને ઘરે પણ લાવ્યા 
હો તો ત્યાં આવ્યા પછી પણ તેનો બગાડ નિશ્ચિંત છે. 
આથી કેમ બચવું તો તે ચિંતા પર નું ચિંતન અને રીસર્ચ 
કરતા તારણ કાઢ્યું કે તૈયાર ફળ પર દવા નો સ્પ્રે કરવો 
એ માનવ જાત માટે જોખમી. જેથી એવું કરવું નહિ. 
એમને એવી સિદ્ધિ મેળવી કે એક પલાસ્ટિક ની સંકુ 
આકાર ની બોટલ માં ચારે બાજુ થી પ્રવેશી સકે આ 
કીટાણુ એવા મોટા છિદ્ર કર્યા અને અંદર એક નાનકડો 
પ્લાય નો ટુકડો જે ત્રણ પ્રકાર ની દવા માં ડુબાડી ને 


| રાખેલો તે લટકાવી દેવામાં આવ્યો. આ દવા એવા 


પ્રકારની કે બે એકર નાં વિસ્તાર માં જો કોઈ નર કીટ 


[ હોય તો પલાયવુડ નાં ટુકડા માં નાખેલ દવા ની સ્મેલ 


થી આકર્ષાય અને જે નર બોટલ માં આવે તેને જોઈ ને 
મદા કીટ બોક્ષ તરફ આવે આ તો કુદરતી છે પછી જે 
અંદર રહેલ પ્લાયવુડ માં નાખેલી બીજી દવા તેને મૃત 
કરી નાખે. 

એટલે શું થયું કોઈ પણ પ્રકાર ની દવા સ્પ્રે 
કરવા વિના બે એકર નો વિસ્તાર માં રહેલી આ કીટાણુ 
નો નાશ થયો. આથી ફળ સુરક્ષિત અને તેની કોસ્ટ માત્ર 
૨૦૦ રૂપિયા.. 

ઝીણાભાઇ આજે જે નવસારી યુનિવર્સિટી માં 


કુલપતિ છે ત્યાં તેઓ અભ્યાસ કરતા, તેમને ભણવાની 
રકમ નાં હોવાથી જે તે સમયે ભણવાનું છોડી દેવાના 
હતા. તો ત્યાં એમણે ત્યાં નાના માં નાની રોજમદાર 
તરીકે નોકરી કરી જેથી અભ્યાસ થાય. ક્રમશ તેઓ 
તમામ નાના પ્રકાર ની નોકરી ત્યાં કરી.એમના દાદા 
સામર નામના લાકડા માંથી હલકા વજન નાં [૦% 
બનાવતા ને મુંબઈ મૂકતા. તેઓ એ ઘર નાં આંગણે ૦૧ 
રૂપિયા માં લાવેલ સેવન નાં રોપા ને મોટો કર્યો એને 
જ્યારે પોતાનું મકાન બીલીમોરા માં બનાવ્યું તો 
એમાંથી મેન ગેટ અને ઘર નાં મંદિર નું લાકડું એમાંથી 
મેળવ્યું. એક રૂપિયામાં લાકડું થયું જે દરવાજા ઘર નાં 
બની ગયા. 

તેઓ ડાંગ નાં વઘઇ ગમે કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર 
છે ત્યાં તમામ પ્રકાર ની સયન્ટિસ્ટ તરીકે ની સરકારી 
નોકરી કરી તે રોજ બીલીમોરા થી આવજાવ કરતા. 

તેમના પત્ની પણ શિક્ષિકા એટલે તેઓ એ 
ટિફિન જ રોજ ખાવાનું રહેલ.. તેમના હસ્તક એ વઘઇ 
ડાંગ માં સરકારી અગ્રિકલચર કોલેજ પણ છેલા દાયકા 
માં ચાલુ કરી જેમાં એમનો સિંહફાળો હતો.અલગ 
વ્યક્તિત્વ ધરાવતા ઝીણાભાઈ સાચેજ નામ જેમ ઝીણું 
ઝીણું ખૂબ વિચારે અને તરત અમલ માં પણ મૂકે. તેમણે 
અનેક ખેડૂતો માટે નાં કાર્ય કરેલા છે અને વિવિધ એવોર્ડ 
મેળવેલ છે. પિતાના આઠમું સંતાન એટલે ઝીણાભાઈ 
સમગ્ર જીવન સ્વાવલંબી થી જીવે છે. આજે પણ 
કુલપતિ નાં બંગલા માં તેઓ મહદ અંશે એકલા રહે છે. 
જે પણ રહેવું અનિવાર્ય હોય તો. 

તેઓ બીલીમોરા લાયન્સ ક્લબ નાં પ્રમુખ 
નાં પદ પર સેવા આપી ચૂક્યા છે એટલે આમ જનતા 
વચ્ચે પણ સરળ વ્યક્તિત્વ છે. 

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ભારતમાં નબર 
૦૪ પર અને ગુજરાત માં નબર ૦૧ નું સ્થાન ધરાવે છે. 
અહી ફોરેસ્ટ્રી ની કોલેજ સાથે તમામ પ્રકાર ના આ 
વિસ્તાર માં થતા વૃક્ષો નાં એક્સપર્ટ સાયન્ટિસ્ટ છે. 

વિશ્વ નાં અન્ય દેશો માંથી પણ અહી 
વિદ્યાર્થી આવે છે. ભરૂચ, તાપી સુરત, વલસાડ, 
નવસારી અને ડાંગ જિલ્લા માં આ કૃષિ યુનિવર્સિટી નાં 
કેન્દ્ર છે અને મોટા રિસર્ચ નાં સેન્ટર છે. નવસારી જ 
૧૨૦૦ એકર માં આવેલું સેન્ટર છે. 

ડોકટર ઝીણાભાઈ પટેલ સ્થાનિક ખેડૂત નાં 
પુત્ર છે એટલે વાસ્તવિકતા ની ખુબ નજીક છે અને 
મળવા જેવા વ્યક્તિત્વ છે. 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ ની એક સમીતી ૦૦૧૧૦૦ 


તં૦પતણાલાં ।114બાબાંતાંબા નું કાર્ય પ્રારંભ. 
આ સમીતિં ખાસ આખા પોગ્રામ ની ફૂલ ડિઝાઇન કરવાની છે. એને તેનું અમલીકરણ નું કાર્ય છે. 


રૂબરૂ પરસોતમ ભગત, અંક્લેશ્વર, 


શ્રીસમાજ માંથી વિવિધ વ્યક્તિઓ જેમકે જયંતીભાઈ 


રામાણી, હરેશ રામાણી, નવીન લીંબાણી, ડૉ. વિઠ્ઠવઠ ભવાણી, પંકજ પારસિયા જેઓ કાઉન્સિલ પ્રેસિડેન્ટ ની 


પદ્દધર્મ અદા કરનાર ની વિશેષ હાજરી રહેલ હતી. 


જેમાં આ કોન્સપ્ટ ટીમ આયોજન નો મૂળ હાર્દિક શું તે જાણવું અનિવાર્ય છે. 

આ બાબતે એક ટીમ રચના કરવામાં આવી અને આ ટીમ તરત કાર્ય કરવા ઉત્સાહ સાથે કાર્યરત 
થયેલ છે કે આગામી આ માસ માં કાર્ય કરેલ નાં રિપોર્ટ આપી અમારી બનતી કોશિશ શ્રીસમાજ ને વિનંતી 
આ સમીતી ની વ્યાપકતા વધે અને ઉકેલ સાથે અસરકારકતા વ્યાપક બને તેવી વાત કરવામાં આવેલ. 


રદ્દી સે સમૃદ્ધિ નાં વિષય અંતર્ગત શ્રીસમાજ આયોજન સમિતિ ચિંતિત 


અને આગામી બેંગલોર મુકામે કારોબારી સભા માં થશે ચર્ચા 
યુવાસંઘ અને રીજીયન કાર્યકરો પૂર્ણ પણે કાર્ય કરવાના અભિગમથી કાર્ય કરશે 


યુવાસંઘના [ર૦ પ્રવકતા પરસોત્તમ વાલાણી અને સરદાર પટેલ રીજીયનના પૂર્વ ખજાનચી, 


વડોદરા જગદીશ નાકરાણી સ્નેહ સંબંધે જોડાયા છે. પરસોત્તમ અને હિનાબેનની દીકરી 
સાથે નિશ્ચિત કર્યો છે. આ સુમધુર સંબંધના જોડાણ થકી યુવાસંઘની ગાંઠ 


જગદીશ અને રાધાબેનના દીકરા 


નો સંબંધ 


વધુ મજબૂત બની છે. બંને પરિવારને યુવાસંઘ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છાઓ. 
શુભેચ્છાઓ.આ સમયે આ બંને પરીવાર સમાજ નાં સુખાકારી જીવન માટે અર્પણ કરવાનો ભાવ પ્રગટ 


કરે છે.. 


શ્રી સમાજનાં વિકાસ અને વ્યવસ્થા અને 
સનાતની સમજણનાં અધિવેશનની સાર્થકતા કાજે તથા 


હું સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ જાજરમાન 


બને અને આ સંગઠનનાં સેતુમાં મારું યોગદાન અર્પણ ૪ 


કરતા ગૌરવ ની લાગણી અનુભવું છું.. 
.240172 


11 
હરણી(પ/તત૦તતા) 
જગદીશ શિવદાસભાઈ નાકરાણી 
9825062926 
સાયરા (યક્ષ) યંત ઉર 
શ્રી કચ્છ કડવા પોછીદાર સમાજ - 
હરણી સમા વિસ્તાર...... 


૦ઇ-ડાર&7 11008દાર 11€1ર૦૫45047 ₹€૬1ર/110॥૫ 


ગુજરાત ટીમ્બ્રર મરચન્ટસ ફેડરેશન 


38 શકન ઝન કઝ દાના. સ્કેન ત 
ઝને ઝુ 
ઉન ઉર૦નમ્કન્બ્ઝટ/ જી વા. કિસ 


દતક  જાળાણનબ્તા.૮૦૦, 
ર૧૦ જીળર/૯ત સાં૦0 ૮૦૯ 


કપ? ૧૬1 ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 04૯ 


૦૭-૧૨-૨૦૨૨ 
પરિપત્ર 
તાઃ ૧૯-૧૨-૨૦૨૨ ને સોમવાર 
સવારે : ૯-૩૦ કલાકે 
પ્રવમ સેશન : ચિંતન શિબિ 
ક્તિય સેશન : ક મિમ અધિક્રરીશ્રીઓ તેમજ કૃષિ મકકા તજજ્ઞો સાથે ચર્ચા 
કિચન કની એક દિવસની મહિલા અને પુરૂષોને તાલીમ 
તૃતીય સેશન : રાજકીય સન્‍્મા" 


તા: ૨૦-૧૨-૨૦૨૨ ને મંગળવાર 


ર -૨૦૨૨ 
7. ૩મુષકીની જરી 9 ર માય તે અંગ ૨૪/ રિચાસ્ન્ કરે કરર નિજ હં 


(છ 
હપી ૫૫5 
( ભમ સ વાશી ) 


બપોર બાદઃ ધંધે દર્શન 


આદરશીય કૃત હ શતક સમિતિની સભા લશ્ીનારયકષ સરવે (સજ) નવસાર ખાતે ધરિણ 
ગુજશત હાશ આજોજન કરેલ છે. જેમાં વુડ બેઝ ઈન્ત્ટ્રીઝ - ખેડૂર્તધેત્રે અને સાથે, 
શજકીય આશેવાનો પણ $પર્મિત સે, ્ાામકળામય 
આગામી સમવમાં વુડ બેઝ ઈન્ક્ટ્ીને કશી રીતે વેલયએરદશાન કરી શકાવ તથ સોસીયલ 
શય જે બાબતે આખ સો સાર મરવને મત પરચ વિચરણ કશુ. 2 શેરીમાં કલી ડન વપારે 
શકર જમર્મા આપ શો કાેવારી રમ્યો તપ પેક સંિલેવા શમ્ેને ઉપર શ ન ભલામણ શહ વિન 
આપ શોની ઉપસ્થિત માટે અગાઉથી તા.1૫-૧૨-૨૦૨૨ સુધીમાં નીચે જાહેક નમર પ આ બમ કહ 
સુચારૂ રૂપ વર્મા થઈ શકે. સહેલ તયા ભોજનની વ્યવસ્થા ઈક ગુજરાત એસોસીએશન હર કરજામાં આવશે 
શંપરક સૂત : શી પ્રેમજીબ્ાઈ સેંજળ - ૮૩૨૦૮૭૧૨૪૫ શ્રી મોસંગભાઈ પનળી - 


૭૧૨૨૯૬૯૦૦૦ 


સકિતિના તમામ સભ્યો. [શભ્યો ! બંપારવા અને સલાતકાર સમિતિ તર્ક, 


જેથી તા. 
ગુજરાત ટિમ્બર મરચન્ટ એસોશિયેશન નાં આયોજન ને સફળ બનાવવા તેમજ બિરદાવવા અચુક હાજર રહેશો 

કાર્યક્રમ ની સંપૂર્ણ રૂપરેખા કારોબારી સભાના એજેન્ડા સાથેનો સરક્યુલર ત્રણ દિવસ માં મોકલી 

આપવામાં આવશે. 

આવનાર સર્વે સભ્યો માટે રાત્રી રોકાણ તેમજ ભોજન ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે જે આપ 

સૌની જાણ માટે 


! મિ ૦1/૨/01 £1૫₹ર૦૪ 
0૬1૫૬0૦ 11ર41૫51/155101૫ €૦ર2 11720 


111051155૦1 ગિંખ્રંડાં૦1 પટાઉ1૩૬૩0૧૩ 


પિંસળલ : મિં/પડાઉવ।0ટ? પંઝ#ડ00ઈઇટાં 1ઉબ્દઝતાં 


પિયુષ નરસિંહભાઈ ખેતાણી કોટડા (જ) 
ને ગેટકો (૧8૩) 220 1।€/ નખત્રાણા માં 
છુ ડેપ્યુટી એન્જિનિયર તરીકે કાયમી 


શ્રી સમાજનાં વિકાસ અને વ્યવસ્થા અને 
સનાતની સમજણનાં અધિવેશનની સાર્થકતા કાજે તથા 


હું સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ જાજરમાન 
બને અને આ સંગઠનનાં સેતુમાં મારું યોગદાન અર્પણ 
કરતા ગૌરવની લાગણી અનુલવું છુ.. 
407245 
13 
કપડવંજ 
પરસોતમભાઇ કાન્તિભાઇ વાલાણી 
9825931083 
નખત્રાણા 
કપડવંજ લાટીબજાર સનાતન સમાજ 
મધ્યગુજરાત ઝોન 


તા.4/12/2022 


ગુજરાત ટિમ્બર મરચન્ટ ફેડરેશન ના સમસ્ત 


કારોબારી સભ્યશ્રી પેટા સમિતિ ના સભ્યશ્રીઓ તેમજ માજી 
પ્રમુખશ્રીઓ સર્વેને જય લક્ષ્મીનારાયણ સાથે નમસ્કાર 


જય ભારત સાથે જણાવવાનું કે ગુજરાત ટિમ્બર 


મર્ચેટ ફેડરેશન નાં પ્રમુખશ્રી બાબુભાઇ માકાણી નાં અધ્યક્ષ 
સ્થાને ફેડરેશન ની આગામી કારોબારી સભા માં સમસ્ત સભ્યોને 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે ફેડરેશન આપના આંગણે ના સ્લોગન ને 
સાર્થક કરતા દક્ષિણ ગુજરાત ના નવસારી ખાતે ની કૃષિ 
યુનિવર્સિટી ખાતે પધારવા હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ 


જેમાં બે (2) દિવસ નાં કાર્યક્રમ માં (4) સેશન માં 


લાકડા ઉદ્યોગ ના, વિવિધ ઝાડો નાં જેમકે બામ્બુ ઉદ્યોગ, સાગ 
નાં ઝાડ નું પ્લાન્ટેન્શન, મલબારી લીંબડા, નીલગીરી, જેવા 
ઝાડો નો ઝડપી વિકાસ કેવી રીતે થાય તેના તજજ્ઞો સાથે ચિંતન 
તેમજ ચર્ચા વિચારણા ની આપલે સાથે આવેલ મહિલાઓ માટે 
કિચન ગાર્ડન ડેવલપમેન્ટ અને એમાં પણ વિશેષ દાંડી સ્મારક 
યાત્રા નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. 

19/20/12 /2022 એમ બે દિવસ નું આયોજન રાખેલ છે, આપ સૌને હાર્દિક વિનંતી છે કે 


દક્ષિણ 


અવસાન બોથ! 


સ્વ. કાનજીભાઈ શિવદાસ સેંઘાણી 
ઉમર : 87 વર્ષ | તા. 06-12-2022 
કચ્છ માં : બિદડા (1/01/) (સ્થાનિક) 


સ્વ. રામજીભાઈ જેઠા સેંધાણી 
ઉમર : 99 વર્ષ | તા. 07-12-2022 
કચ્છ માં : લુડવા (ગઢશીશા) 
હાલે : ઘાટકોપર, મુંબઈ 


સ્વ. ચંદુલાલભાઈ જીવરાજભાઈ સાંખલા (કેશરાણી) 
ઉમર : 70 વર્ષ | તા. 07-12-2022 
કચ્છ માં : નખત્રાણા, નવાવાસ(સ્થાનિક) 


સ્વ. સવિતાબેન વસતાભાઈ ધોળુ 
ઉમર : 72 વર્ષ | તા. 07-12-2022 
કચ્છ માં : દેશલપર (વાંઢાય) (સ્થાનિક) 


#નણઇ/#ાઝ ૦૦1-1૮૬ 
ડા1 [પતા ત/તા] 111001) ડ111૪૦૫/ પ૦. 186/187, ગભ 140. 7,8,9, €॥પવપ્ત 
ઉતા વ॥॥ત॥ત્વા1 - 370201, ।વ11011, ઉપાંતા તા - ।10વાંત. 
1ત21'૦€૬100॥તાં વિઘતતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


છાર.૫ષ૯૮ત ૦૬૬૬1૮૬ 


1. બપ 400750 - #ળણ॥પ&ળાત 
।વંડા1૦ છાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. 8૪૬4૩૮૩ - 1દા-4॥80&/ 
811ત૫€5110ઞાતાં - 


પ્પટાવઝાતાં - 
“તા1તાવંઝાતાં - 


4. પ્રા 1/૪૫૪&૩& - &પ્ર0પણ& છ/૩૬૬૩૫ 
1/0. 4-91 78934 59459 ઉતા|૦૬।0ાતાં - 


૩. દાદા - 170111#/40ઇ 
1/10. 4- 91 98843 12266 
1/૦0. 4-91 98413 88663 


1/10. 4-91 78428 05202 


5. 11&0308&0 - ૦0& : ।લાતાંણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


1117ણદર 11(11૩૦ર1 દર .'પ્ડઝ ૦ારબ્દાર ડાઇ૭ઝગઞ।1દ।રડ 


#4દ£:/% ૦11૮૬ 


૬2૯2૦1 દાર પ૦ 110 7ણદાર 1(# 13૦ર1 ૬ર 


(4૬% ૦11૮૬ 
₹18 £₹૫4૦. 3. ૦૮૦પતમ્ત ₹1૦૦૮, ૦ ₹4૦. 26. 


81.11. -30115 


#1૬/૩ ૦₹₹1૮૬ 


45, ૦૦૦૭:મ્૩ળત €1૫૦૦૮4૮, ૦પાપ્કધંધુઞગ્ઘ, 
1«૫તઈપ્કાકતાં, ।૯.૬ત10, ૦૫પાંક#કદ - 370 140. 


5૦૦૬૦૮ - 3, '#/ઇતપ ૯1પાપ્ય%/% #'ઞઝઝ્યાઇ૪૩૦૦૩દ, બ્કા્તાપ્ાતાપ્ટ્ક(૪૩ 
#લાદતા3, બપાં૩તદ - 370 201. 
ઇરામ્યાત્ઝદાઝપ્યાં રઘાતંઝત#માં - 10૦. *૦1 ૦૦7૦૧ 57884 


જલલુતાંડાઉણાપ્યાં રિઘવતઝા૩ાં - 11૦. * 91 99254 9૦૭8૦4૭ 


કાના લાટ (2098 706.63 છાપાત્યાંછામ્યાં રિઘવંતાઃાં - 11૦. * 91 99784 49205 


વ્યત૦્તા॥ાંતાપ્છાળ - 370 201. 1૬૫૬૮4૩, બઘાંલત્લદ - 10 તાં. 


